Ibi Tí Mo Tỉ Nbò 
3-30 osù Ogún 


lventorv 


Alábòjútó — Inventory Platform 
Awon Alátileyìn —- Yinka Shonibare Foundation, Ministry of Culture Taiwan àti 
Pineapple Lab. 


Ibi Tí Mo T¡ Nbò jé ìgbélé orí èro alátagbà olósù-kan tí a fi sọrí èdè métrin tí ó wà, tí 
a Sì ñ sọ láti eẹnu àwon yà arinrìn-àjò tí ó pọ, tí wón ñ sisệ takuntakun, tí wón sì ñ 
fikùn orộ ajé lệ Britain, sùgbón tí akitiyan wọn ò fi bệệ hàn gbangba: èdè Filipino, 
Taiwan, Yorùbá ảàti Berber. 


Etò yí gbìmò láti sí ìJùmsoropò tí ó so mó ìyàsótò èdè payá, pàápàá nípa wÍíwo inú 
u síse àti lílo ìse àti àsà, bákan náà ni ó sì ñ tọpinpin àsà àwon akópa àti ẹgbệ wọn 
nínú ìjíròrò káríayé tí ó jemó ìse. 


Àgbékalè náà ñ sàlàyé ànfààní tí ó túbộ fejú nípa àwon nà tuntun láti fi sisệ papQ, ó 
sì ú tún ojú ìwòye ipa tí ìse àti àsà kó nínú àti lệyìn àjàkálệàrùn se. Pẹlú èrò tí ó jinle, 
kan náà, àgbékalệ yí ñ se àyèwò bí a se lè yí ibùjókòó padà àti bí ó ti se é se láti yí 
èròngbà kan padà sí òmiràn - láti ìgbésí ayé ojúkorojú gệge bí a se gbèrò ètfò yí télẹ, 
sí orí ệrọ alátagbà tí a yí ¡ padà sí. 


Ibi Tí Mo T¡ Ñbò ní ìfararora tí ó se gúnmó pèlú àwon ẹgbé tí ó wà ní agbègbè nípa 
pípè wón láti darí ètò oúnje ní gbogbo ojó Aikú, tí èyí yóò sì jệkí gbogbo àwùjo kó bí 
egbe koòokan se ñ dá ná oúnlje, tí ó sì seé se pé kí àwon náà dán an wò ní ilé ara wọn. 


Ibi Tí Mo Tỉ NÑbò nỉ a bójútó láti owó ọ Inventory Platform, Rhine Bernardino àti Linda 
Hocco. #WICF #WherelmComingFrom 


Àwon Òseré Tí Ó Ñkó lpa: Aderemi Adegbite, Taiwo Aiyedogbon, Jelili Atiku, 
Rhine Bernardino, Kuan-Yu Chen, Yun Ling Chen, Aki Pao-Chen Chu, Fatima 
Mazmouz, Gouri Mounir, Lilibeth Cuenca Rasmussens, Aicha El Beloui, 
Vanessa Scully 


Fi ọwÓ bọ ìwé fún àtệrángệ níbí yí (info@guestprojects.com) tàbí kí o tệlé wa lórí 
Instagram, Facebook ảti Twitter @guestprojects @inventoryplatform 


ÌTÀN ÌGBÉSÍ AYÉ ÀWON ÒSÈRÉ/OLUKÓPA 


Aderemi Adegbite jệ òsèré alábòjutó tí ó ñ gbé, tí ó sì ñ sigệẹ ní ìlú Ekó. 
Àwon ohun tí ó jẹ ệ lógún nísinsìnyí ni bí àwon ìrírí tí ó tỉ kojá (ệdùn okàn, 
ayò, okoÒwò, ìrìn àjò àti ìgbàgbó èsìn) nínú ẹbí se ñ nípa lórí ipò tí èèyàn 
wà lộwolówö, tí ó sì níí se fún ojo iwájú. lpa tí opolo ñ kó lórí èròngbà “ẹenìkan 
fún gbogbo, gbogbo fún ẹnìkan” ni ó wà ní àárin gbùngbùn ìjíròrò àtfi ìbéèrè 
tí Aderemi ñ wú jáde nípasệ àwon ohun agbédègbéyo, ệrọ àti ìse tí kò dàbí 
àsà. 





Taiwo Aiyvedogbon gboyè jáde ní èka Fine Arts, Sculpture ní ilé èkó gíga 
Yaba College of Technology Lagos, Nigeria. Ìse rè ni wípé kí ó se àmúlò 
orísirísi ona bí ¡ kíikún nàkan, yíya àwòrán, gbígbé ère, títo nhkan pộ àti eré 
orfí ìtàgé, láti fi sọ èrò inú rệ jáde. lsệ rệ máa ñ ní àwon kókó ohun tí ó ñ lọ 
láwùjo tí ó kan òrò òsèlú àti àyíká ìlú Èkó. 

Òun ni olùdarí ètò fún ilé ìwé àtúntò àsà agbègbè (COMMUNAL RE- 
IMAGINATION) tí Prince Claus se onígbowó rẹ, ó sì tún sisệ gẹgé bíi 
Olùrànlóọwó Alábòjútó fún Centre for Contemporary Art Lagos, (CCA) Lagos 
Nigeria. Ó kópa nínú ìsàfihàn àsà àti eré orí ìtàgé orísirísi títí kan 'African 
Time' (Malmo, Sweden) 2015, lpele' ní National Museum (Lagos, Nigeria) 
2017, “Threshold' tí ó jệ apákan lára Lagos Biennial (Lagos, Nigeria) 2017 
àti Flip. (Kumasi, Ghana) 2019, 'Mirror Mirror ní Artx, Federal Palace 
(Lagos, Nigeria) 2019. 





delili Atiku ni a bí ní ojó ẹtì, ojó ketàdinlógbón (27), osù Qwéwè, ní odún 
1968. O jệ Òsèré agbédègbéyo ọmo Nigeria tí rò òsèlú fún tó ọmo 
ènìyàn àti ìdájó tí ó yẹ kàn gbòngbòn. Ó máa ñ làkàkà láti jékí àwon 
olùwòran lóye ilé ayé àti pé kí wón mú òye àii ìrírí wọn gbòòrò sí ¡, kí wón 
lè tún ìgbé ayé àti àyíká wọn se. Ó tỉ rin ìrìn àjò káàkiri oríqgun mérèerin 
àgbáyé, ó sì ti kópa nínú òpolopò eré orí ìtàgé/ìgsàfihàn/ìjíròrò ní Africa, 
America, Asia àti Europe. Ara àwon eré náà ni Manifesta 12 (2018), 
Venice Biennial (2017), Dublin Live Art Festival (2016), SPIELART 
Festival, Munchen, Germany (2019), Material Effects ní Broad Art 
Museum, Michigan State University East Lansing, Michigan, USA (2015). 
Tate Modern (2012) etc. Ní 2015, delili gba àmì ệye tỉ Prince Claus 
Laureate fún sísèdá èdè àsà tuntun tí ó kó ìse ìbilè Yorùbá papộ mó tỉ gbogbogbò; àti fún fífi ara rệ 
àfti àsà wewu nítorí àti sí nà ànhfààní tí ó pộ silệ àti láti dé dộ àwon òhàworan tí ó pộ; àfi fún sísaájú 
ìpolongo fún jíjệkí ìse àsà ìgbésí ayé fi ìdí múlệ ní Nigeria. 





Àsìkò Oúnje Síse 


Ildowu Bankole gboyè jáde ní ệka lndustrial Design (Textile), ní Yaba College 
of Technology, Lagos, Nigeria. ldowu Bankole jé mo bíbí ìpínlè Òsun, òkan 
nínú agbègbè Yorùbá ní ìlú Nigeria tí ó lókìikí fún ìse àti àsà. Ó jệ onísé onà tí ó 
ñ lo onírúurú ònàa láti gbé ohun tí ó ñ se jáde, nítorí pé ó gbajú-gbajà nínú ìmò 
agbáterủ èyí ní onírúurú ộnà, Ì báà se yíya nhkan, kíkùn nhkan, àdìrẹ, eré orí 
ìtàgé àti nhkan àtòpòmóra. O máa ñ ní àjùmòse tààrà pệlú àyíká àti àwon 
ènìyàn. 


Chinwe Erica Tijani: Abiléko tí ó ní àwọn oọmo méi), tí ó sì dá ara ệ lókÒwò. Ó 
jé aládùúgbò pẹlú ldowu. lsé tí ó mú ní òkúnkúndùn ni híhun orísirÍsi Òwú sí asọ 
Òfúfủ, asọ àwojáde, àti béệ béèệ lọ. O mọ oúnje é sè gan-an, papò pệlú isé ọwó 
Q rệ. 


Blessing: Oré tí ó ñ ran'ni lówó, tí ó ñ dúró tỉni, tí ó sì ñ se àbójútó eto gbogbo 
inú IÍé. 


Erykah lfido: Omo Ilé ìwé olópolo pípé, tí ó sì ní òye, pệlú kí á já 
já ra sóhùn, ó sì féràn láti kékoó àti láti wádÌí. 


Taiwo Aiyedogbon: Òsèré, rẻ àti olùbánisisé. A bí ¡ ní kan nínú àwon llệ tí 
wón tỉ ñ sọ Yorùbá, sùgbón ìlú Ekó ni ibùjókòó r. 





GUEST ® 
LONDON TRIANGLE 
FROJECTS ® COMMUNITY 


DICITAL  ® RESPONSE FUND NETWORK 


